— 


: as 
* 


* . | 2 
baer, Dads Gb," 4 _ 80 . 


Achlyſur or Ddaergryn, a fü yr eilfed 
* Dydd ar hugain 0 Ebrill, 1773, 

2 Mewn amryw Fannau o ogledd Cymru; 
f . Wedi ei chymmeryd allan o Mar. xxiv. 7. 


« 4 Dacargrynfau mewn mannau. 


* dl : 2 g N 
. * # *:; 


We a — 


£4 


| Gan 7 Parchedig Mr. Joan Moncax, 1 4 


Wyn Curat Lledrod a Gwnnws yn Spa 
- Geredigion, ond yn breſennol Curat Llan- 
beris yn Swydd Gaernarfon, \ 


At yr hyn y chwanegwyd - Oerdd, ar yr un 


k Achoſion, gan Evan JAMES, Gwerthwr y 
* re hyn. 


-b N N- RH 


Len yn y Mroyt hig gan 7. Eulocves, | £406 
W - 1773. | | Lf 1 


* 


| N 
* 


n 1 
+. 


* . 
N 2 * 


— 


a ol 


75 lythyr yr Awdwr at y Darllenydd. 
1 nwyl. Frawd, 


Mae Cenadon Duw yn y Tir, ac mae n achos 
= i ti a minneu Wwrands pa beth y maert yn et 
dweud. Y maent yn rhybuddio pawb o honom, fod 
gen a Barn yn neſhdu attom; rhag ofn i titbeu, 
vid anuyl, edi ſarbau pan elo hi yn rby hwyr, 0 
herwydd dy galon galedwch, ſef gyda Difes goai dy 
on yn y poenau tragwyddo!, Ruy fi, gan hynny, 
is anheihung frawd, yn rhoi iti rybudd dros, ac yn 
mo Teſu Grit, i feddwl am dy ddiwedd. Y mate 
er pawb o honom yn dirwyn ymmaith yn dadyfal ; 
ce 'r barnwr yn ſeſyli wrth y drws ; tyred allan 
* hynny, i wneud dy gymmod ac ef. Y mae e n 
g wrth y drws ac yn cure am danat. Nid ces 
% tu ag at hynny yn breſennal, ond dangos iti 
Werydd y ddaergryn a fu. yn yr amſer diweddar, 
pw y roddes y gair, a mazur oed mintai y rhai 
pregethant, medd y Salmydd. Ar Argluydd a 
fad yn dda, bregethu iti y bregeth ganlynol, a 
wy achlyſur allan o Arwydion dydd barn, roi iti 
g drwy Hdd ac adnabyddiaeth ar yr cen difrych - 
d, yr hwn fy 'n tynnu ymmaith bechadau r byd. 


ch i Dduw am hynny, a gweddid droſefinnau, + 
. A 2 


J. W. 


PREGETH, Oe. i: 


wrt 

A R | 

yr h 

MAT. xxiv. 7. Y rhan olaf o'r adnod, 2 
Porte 

* A daergrynfau mewn mannau.” : . 


ch 

* MAE y Diſgyblion yn y bennod hon, 51 gwe 
gofyn i'n Iachawdwr, Pa arwydd a fydda a fy 
cyn dydd y farn a diniſtr Ieruſalem? Y mayWeiri: 
ynteu yn eu hatteb, ac yn dywedyd ynghyd ac Du 
amryw o arwyddion eraill, y byddai Daergryn- idde 
fau mewn mannau o flaen dinyſtr Ieruſalem, at lle 
o flaen 7d y farn. mh 
Y mae r yſgrythurau yn ſon am ddau ane iy d 
pennodol, ac ſydd yn perthyn yn neullduol a Eir 


eiriau y teſtun; ſef, Dydd gras a dydd bain@ Ga 
AQau xvii, 31. Ac y maent yn cynnwys hefyd/ 1. 
ddau udgorn perthynol i'r ddau ddiwrnod yma gw 
Ef. lviii. 1. Ioan v. 25, 28. 1 Cor. xv. 52. Ezef er 
xxxiii. 3. . 

A bod Daeargrynfau yn . o ddydd // dd 
farn, yn gymmaint a bod yr athrawiaeth hon moi m: 


amlwg, nad rhaid eu hagoryd; mi ymreſymmaly 
oddiwrthi, mewn perthynas i ddau beth, Yn 


I. Mew 


RN (F.) 

* I, Mewn perthynas i Udgorn yr Efengyl. 

# IT. Mewn perthynas i Udgorn Barn, 
III. Mi a wnaf ddefnydd o'r cwbl. 


x I, V mae 'r Udgorn cyntaf yma yn ein galw 

C. 43 ymofyn trugaredd ddydd gras, rhag ini gael ein 
_gwrthod ddydd barn, Fe fyddai yn anfeidrol 
weil ini, gyfeillion anwyl, wrando lais yr leſu, 
Vr hwn ſydd megis udgorn yn galw o feirw, Yn 
nod, ſtynnu o dywyllwch mewn amler; rhag ini etfo 
orffod gwrando arno yr ail waith, yn dywedyd, 

Cy fodwch feirw a deuwch i'r farn. Oh Dywyll- 
ch tragwyddol! pan y byddo drws trugaredd 

„ YU Jewed ei gau, canys daeth y farn; y gair trymaf 
dda ſ fydd gan rai iw adroedd y pryd bynny, o'r holl 
mai ei-iau a ddywedeſant erioed. Diollgarweh i'r 
d ac E Duw: -Dyn Chriſt I.ſu, ſydd ddyledus arnom, am 
ryn-F iddo ein cadw yn ddi berig] yn ddiweddar, mewn 
, ac lle mor gyfyng; pan roedd udgorn gras yin 
mhron rhoddi er dydd i udgorn barn, Crynnodd 
nol y ddacar; ond nid llawer o galonnau yn boſſibl. 
az Ein hunig Eiriolaech yw, dan bob bygythiol farn, 
arne Gad ef y Flwyddyn hon etto. Luc. xiii. 8. 
yd Llais y ddaeargryn, a phob a wydd o farn yw, 
may gwyliwch; yr hyn y dywedodd yr Teſu fe ai gwna 
ze er arwydd, Cyn y diwedd, efe a ddywedodd, 
vy byddai daeargrynfau mewn mannau, Hynny a 

d % ddaeth lawer gwaith, megis yn diweddar. V 
mo mae 'r Arglwydd gan hynny, un ac a geidw ei 
nal air. Ymmhellach, llais ddaeargryn yma oedd, 
5 A 3 ffoweh 


mp 


buynnag a fyddo cyfiawn, mi a rhoddaf iti. Bydded fo 


« 8 ) 
ffowch garchorion gobeithiol i'r ddinas noddfa Dy 
wele 'r barnwr yn dyfod; mae 'r Sefliwn fa lach 
yn agoſau, fydd 

Pwy o honoch yn gwrando neu yn darllen 


\ ym 


| 


papuryn hwn, a ddichon dyw:dyd iddo glywet '® Pr 
llais leſu Griſt yn ei ymofyn, ac yn ei anfon © 
i'r winllan, Y mae fy nefaid.i yn gwrando ar f, 

Nais i. Ioan. x. 27. Gwyn ei fyd y cyfiyw 2 Im 
ddichon ddywedyd hynny o'i galon. Fe fydd y y p 
cytryw yn nydd barn, yn clywed y ſentens neu rha 
farn; Dowch yn eiddo i hin . wedi clywed yn 
effeithiol, Dos i'r winllan yn nydd gras, a pheth 


i'r dammeg hon, trwy nerth yſbryd y gras, eich hoi de 
bawb o honoch, nad oes dim ceiniog o wobr ya": 


nefoedd y gogoniant, heb weithio tro yngwiallan &* : 
nefoedd gras. - Actau ii. 47. Dat. xxii. 12. 1 y 
mae yn beth afreſymol yngolwg y byd, i'r naill ® r 
feiſtr dalu cyflog i un am waſanaethu 'meiſtr = 1 


arall, medd yr leſu yn yr efengyl. Ni ddichon 
neb waſanaethu dau Arglwydd, am hynny ni ww 
diſgwyl am wobr ond gan un. Ymmhellach, nid 

oes dim or fath beth a bod heb waſanaethu un or 
ddau feiſtr yma: Y mae ein Jachawdwr yn: ſon 
am danynt, ſef, Duw a Diafol; etto ein barn © 
gnawdol ni a ddywed mae Maddeuant yw i'r Ar- 0 
glwydd, pan ymadawo dyn annuwiol yn ei bechod 
beb edifeirwch, ac ymddangos mewn barn ei bar- 
dynnu, er ei fod gwedi gwaſanaethu Satan dros ei 


hol] ddyddiau, a rhoddi iddo fywyd tragwyddol. 
| Dyma = 


oddf; 


len | 


anfor | 


8 


FW 2 


S Neu 
d yn 
heth 
dded 


rhoi 


YA 


lan 


Y 


all 


jon 


: 5 
vw 
id 4 4 
11 es 
y 2 
D Ft 


n 


a * . : 
"wp 

3 * . 
15 
5 


is CF 3 

Dyma gam · gymerĩad mawr iawn; pan y mae ein 
fam Jachawdwr yn dywedyd, mae r hwn a gredo a 
'fydd cadwedig : loan iti. 18. 36. Lle byddo fydd 


6 gweithredoedd da, am bynny, er nad à neb 
Wel 


* i'r nefoedd trwy weithredocdd da, etto nid à neb 
yno hebddynt; credo St. Ath. yn dyſt o hyn; nid 
y yn dywedyd ond yr un geiriau a Ioan y v. 29. 
> Ymmhellach; darllenwch er goleuni cadarnach ar 
dd) 4 y pwynt yn llaw, yr 11fed erthygl a'r 12fed, pa 
' Thai ydynt agoriad eglur ar y *ſgrythurau o'r natur 
yma. Etto rhown y blaen jr Ribl ſanctaidd, ond 
ar yr un amſer, na : ddirmygwn ei weiſion a'i law- 
forwynion. Fe fu dda i Naaman yſdyried a gwran- 


do ar lais ei gaeth- forwyn ac ar ei weiſion, wedi 


gwrando ar Eliſeus y prophwyd. 2 Bren. v. 3. 13. 


Nid oes dim myned i mewn, gan bynny, i nefoedd 
y gogoniant, heb gael Criſt yn nefoedd gras. Y 


0 mae n rhaid myned i mewn i'r cyſſegr cyn myned 
IItr 7 


i mewn i ſanctaidd ſancteiddiolaf, 

Gwyn eu byd y bobl gan hynny a adwaenant 
hyfryd lais Teſu Grift, fel udgorn awdurdodol yn 
eu codi ou pechod, fel Lazarus o'i fedd. Dyma 'r 
unig bobl na ddychrynant pan fyddo nefoedd a 
dacar yn yſgwyd, y (er yn ſyrthio, ac felly yn y 
blaen. A.thuag at ini gael prawf o hynny mewn 
rhan, cyn y delo yn gyflawn, mae 'r leſu wed. 
dywedyd y byddai i'r ddaear yſgwyd weithiau cyn 
bynny; A Daergrynfau, &c. 

Oh! na foliannem yr Arglwydd am ei ddaioni 


a'i ryfeddodau i feibion dynion. Peth mawr oedd 


rhai mannau, ac nid ymmhob mann. mae am- udgo 
ryw yn y gymdogaeth hon, heb ei chlywed mewa hon 
modd yn y byd. A Daergrynfau mewn mannau, 2. 


medd y teſtun. Y mae n rhaid ini wybod, gan y b, 
bynny, mai y Duw Hollalluog ſydd yn cynnal yr cy fa 
holl greadigaeth; o waith nad all un dyn dacarol o b 
gynhyrfu y naill ran i'r gl6b trigiannol, Yn bi) 
gymmaint ac mae eiddo Duw ywe gallu, eiddo 7 ery* 
Duw yw *r gogoniant hefyd yn neulltuol, am na | ledc 
buaſom ni yr awr hon, wedi cael ein llyngcu iir C 
ddaear gyda Cora a'i luoedd: Na, medd yr Ieſu, = |} 
gad ef O dad, y Flwyddyn hon etto. bye 
II. Y mae 'r udgorn gwaethaf, a'r udgorn _ 
gorau etto n ol, 1 Cor, xv. 52. ſef, udgorn dydd * : 37 
barn. 5 
| ud 

1. V mae udgorn yr Efengyl, ſef, llais Ieſu c 
Grift trwy ei weinidogion, yn galw dynion i ryfel let 
yn erbyn eu gelynion, ac i heddwch a Duw. Ai 


Oh ! na bai fwy o ymroad ynom i ffoi rhag y av 
lid y fydd ; rhag llid yr hwn ſydd yn eiſtedd ar yr du 
orſeddfainge, ac oddiwrth lid yr oen. Dyma 'r ud- r 
gorn gorau oll er hynny i filwyr leſu: V mae yn eu 
galw adref, gorph ac enaid. Codwch eich pennau, 
medd Ieſu, canys y mae eich ymwared chwi yn 
neſhiu. Luc xxi. 28. V mae udgorn dydd barn 
mor fuddiol i'r credadyn hyd onid yw yn ei 
gyſſuro, pan glywo udgorn yr efengyl yn ei alw 
i'r frwydr, i ryfela hyd onid yw yn dywedyd, y 

Mae 


M 


(--% 


9 2 'r amſer yn dyfad ac a caf etto glywed 


*Zudgorn arall yn galw o'r frwydr, megis y mae 


hn yn gilw ir frwydr. 
2. Fe wyr y credadyn or gorau, yn. y frwydr 


7 bydd iddo gario 'r dydd; etto mae 'n rhaid 


cyfaddef ei bod yn dywyll arno weithiau: Ond 
o boſſibl y bydd hynny ar rai amſerau, pan y bo 


hi yn nefiu 1 dorri 'r dydd; dros brydnhawn yr 
erys wylofain, ond erbyn y borau y bydd gotfo- 
ledd; medd un difeinydd ar yr achos ymaz 


Cyfurus yw milwrio mewn gobaith cario 'r dydd. 
Felly y mae St. Paul yn adnabod ; er gwaethaf 


> byd a lled, nid oedd dim a'i gwahana ef ac eraill 
: oddiwrth gariad Duw yng Nghriſt. Rhuf. viii, 


» 
. 
. 
, # 
4 4 


37, byd y diwedd. 
3. Etto beth a wnawn pan edrychom ar yr" 


Ma ddiwaethaf yma, yr udgorn gwaethaf o'r 
=cwbl? Oh! ffoi a wnawn trwy yr leſu at yr 


+ 
ck 
1 * 
N nl 7 
2 


1 
s 
* 
* 


leſu y ddinas noddfa, Twr cadarn yw enw *r 
Argluydd, medd Salomon. Atto y rhed y cyfi- 
awn, ac yno y bydd ef diogel, medd ein Iachaw- 
dwr ei hun. Pwy a'ch rhag- rybuddiodd i ffoi 


1 | rhag y llid a fydd. Mat. iii. 7. 


4. Gwrandawn yn enw Duw, gan hynny, ar 


| Noob math o rybuddion yn ein hannog i ddiange 


L 3 


© thag barn dragwyddol. Mewn amrywiol ffyrdd 


y gcill dyn gael ei alw a'i dynnu oddiwrth ei 
2 waith yn pechu, O waith llais udgorn Efengyl 
7 Duw, yw ei Ragluniaeth ymmhob peth ; felly 
llais Duw bob amſer yw 'r ddaeargryn: 4 Daer- 
en nfau mewn mannau. Fe 


5 


(00-73 


Fe fu 'r ddaeargryn lawer gwaith yn wys neu 


yn ddyfyn i'r farn. Fe ſoddodd llawer o diefydd 
trwyddi ; fel y darllenais yn ddiweddar am ran 
o fynydd ym mis ebrill diwaethaf, ſef, yr un mis 
ac y bu hi yn y parthau hyn, thagor na thair 
milldir o hyd: y mynydd i gyd a ſyrthiodd neu 
a ſoddodd; ac o ddwy fil i dair o drigolion, a 
fuant feirw tan y farn hon, Oh beth oeddem ni 
i gael ein harbed yn y parthav hyn? Nid am ein 
bod yn well y cawſom ein harbed ; ond trugaredd 
Duw a@'n harbedodd. Luc. xiii. 3. Yr wyf yn 
coho am bedwar daeargryn a ddarllenais am da- 
nynt y leni. Oh dymma rybudd ar ol rhybudd ; 
dymma lin ar lin, ychydig yma ac ychydig 
accw, yn ein rhybuddio erbyn y cyfarfod mawr 
ac yn dangos ini fod yr leſu yn trafaelu o drag- 


 wyddoldeb i farnu 'r byd. Wele ef yn dyfod, 


medd St. ludas, ar gymmylau 'r nef. Os oedd 
e'n dyfod y pryd hynny, y mae ef yn 'r awr hon 
yn ſicer yn dyfod. Gwyliwch, medd leſu, 
canys yn y dydd na thybioch y daw mab y 
dyn. 

: 5. Mi ddarllenais am un gwr duwiol ac yr 
oedd y geiriau hyn yn ei gluſtiau bob amſer, neu 
yn hytrach yn ei fyfyrdod, (er mae'r ffordd 
gyntaf yma ſydd i lawer yn chwed]) Cyfodweh 


y meirw a deuwch ir farn. Lle byddo udgorn 


yr Efengyl yn canu gyda awdurdod, ac yn daagos 


i ddyn ei bechod ; medd Duw wrth y prophwyd. 


Eſay Iviii. 1. Llefa a'th geg, nac arbed; 
| dyrchafa 


FEES 


"* 1 

3 F ) 
* , ( I I 

4 

; 


”Y 
1 
N 
4 
« 
} 
* 


dyrchafa dy lais fel udgorn, a mynega i'm pobl 


+3 
kh 
p » 
1 

4 


eu 1 

ud ; eu camwedd, a'u pechodau i dy lacob.“ V mae 

an yno udgorn barn yn cael mynych coffa am dano 

is gan St. Paul ar Theſſaloniaid ſanctaidd; Didden- 

ir wet eich gilydd a'r ymadroddion hyn; ſef, fel y 

u ' dywed o'c blaen mewn perthynas i ddyfodiad 

a leſu Griſt yr ail waith i farnu 'r byd. 

ni 6. Y mae gennym ni farn neullduol i feddwl 

in am dani. Goſodwyd i ddynion farw unwaich, * 
Id medd yr Apoſtol, ac wedi hynny bod barn, Lle 

n caaffo angzu dpa, fel y clywſoch o'r blaen, 
2- , mewn ymadroddion eraill, dyna lle ceiff barn ef. 
F TCeſglweh fy ſeintiau ynghyd attafi, medd Duw, 
g y thai a wnaethant gyfammod a mi trwy aberth, 
B;; ſet trwy leſu Griſt, efe yw y gwir aberth, Felly 
- gan hynny, yr hwn a gafodd drugaredd cyn 
i, vymadel a'r byd hwn, a geiff fyned i mewn i 
d > ogoniant yn y byd ar ol hwn, Yr annuwiol a 
n >} yachwelant i uffern, medd y Salmydd, a'r holl 
„ = gedhedloedd a anghofiant Duw ; ſef y bobl a ym- 


y if adawant a'r byd cyn ymadel a'u pechod a'u 
Br hannuwioldeb, y bobl a orphennodd eu gyrfa cyn 
r gorphen eu gwaith, 


Y Defnydd o'r Ciobl. 


Bellach i gymmwyſo yr hyn a ddywedwyd at 
ein hachoſion tragwyddol a therfynol hefyd, ym 
mha le y dechreuaf, ym mha le y diweddaf ? Pa 
offerynau a wna 'r tro i weithio gwaith Duw 
oddiwrth y geiriau yma, ar enaid den 2. Oh nid 

| ves 


( 12 ) 

oes neb a wna hynny ond y Duw-Dyn Chrift 
leſu ein Harglwydd ; nid oes un offeryn a lunier 
neu a lwydda yn ei erbyn; ac nid oes un a lwy- 
ddo gydag ef heb ei nerth ei hun yn gweithio 
gyda 'r ofteryn, Medd ef yn loan, hebo fi nid 
ellwch chwi waeuthur dim; a't ddeheulaw a'i 
fraich ſanctaidd a paroedd iddo ei hun iechaw- 
dwriacth, Yn 


t. Gan hynny, gair i rhai ſydd yn myned 
ar fiys tu a diniſtr, Oh ! bob] gwrandewch a 
bydd byw eich enaid; beth yw ?r achos eich 
bod yn priſio cyn lleied am waed Ieſu Grift ? 
Gwelwch druain eich bod yng ngarchar gan y 
ddiafol yn ei gadwynau, megis y mae yn y 
Common Prayer neu 'r Llyfr Gweddi Cyffredin ; 
ac er ein bod yn rhwym gan gaethiwed cadwynau 
ein pechodau, &c. medd yr Apoſtol. I hyn yr 
ymddangoſodd mab Duw, fel y datodei weithre- 
doedd y diafol. Oh! pa garcharor yn ei iawn 
bwyll na dderbynia bardwn a rhyddhad mewn 
carchar a chadwynau? Gwelwn yr leſu, gan 
bynny, wedi dyfod i bregethu i'r yſbrydion yng 
ngarchar trwy yr yſbryd glan, ſef un eneidiau 
anfarwol. Ac a ydym ni yn ei ddibrifio, megis 
ac yr aeth trwy yr un yſbryd ac a bregethodd i 'r 
yſprydion yng ngnarchar o eiddo 'r hen fyd 
cyn y diluw. Oh! derbyniwn drugaredd fel 
y caffom ras yn gymmorth cyfamſerol. Dych- 
welwch, dychwelwch oddiwrth eich ffyrdd drygi- 
onus ; 


2: I 


* onus ; canys pabam y byddwch feirw, a 'r leſu 3 


y gwir fywyd yn y wlad. Yn, 
2. Gair oddiwith y cwbl at filwyr cy (duddiol 


leſu Griſt. Oh! cymmerwch gyſſur; mae r leſu 


trugarog wedi gorchfygu r byd. Pan y clyw- 


och chwi yr udgorn diweddaf, «ich calon a 


lamma o lawenydd; o waith dymma udgorn 
yn galw llũ i orfoleddu wedi cario r dydd. On! 
mae 'n gyſſur gennych yr awr hon giywed leſu 
trwy 'r dellt; chwi gewch etto ei wel.d wyneb 
yn wyneb. Oh! toſturiwch with eich cyd- 
greaduriaid. Wylwch a galerwch fod y byd 
annuwiol yn llawenychu yn ei dinyſtr tragwyddol. 


Udgorn yr efengyl a glywom bawb cyn udgorn 
barn, Amen ac Amen. 


— 4 


(143 


r 


Ar yr un yſdyr neu yr un achoſion, iw 
chanu ar Chority Miſtreſs, neu wledd 
Angharud. 


1 I, P OB dirym ddyn daearol, - clau unsl clotuch, 

1 Trwy ffydd diſfrotuch, lauch. 

I geifio yn nadiftuyn noddfa mewn gorau doniau 
Ni welwn rhai arwyddion mewn moddion maith, 

Ein gwawdd i'r gwaith, [ daith, 

| Gan ddywedyd, bauwb dychwelwch a deuwch i'r un 

Mae amryw fun rhyfeloedd, daergrynfaredd, 

Yma a fu; 

Aer Efengyl faith ym mbob vhyw taith, 

Mewn cynnydd helacth by. 

Wet, cofiwon eiriau cyfiawn brenin Sion, 

Prymwr Saint; 

Daeth Duw zu 4didra a newyddion- da, 

Ni fyn o bia i biant. 


II. Vel, 2wranda G n 2 ol, pur foreuel fro, 
Air clyw mewn cls, 
Fe ddaeth efengyl gweli attat ti, ond de? 


© Os wyt ti 'n coelio yd drwy gredu n gry 
Fndd y bu, 


Pabam y ceiß fywyd trwy ddeddf y Sd cu? 
Ot credi i'r Ieſu 'n raſil mewn gwir Hud fywiol 
Keil ryw, Ni 


(-15 ) 
uneir mewn gwg fyth droiau drwg 

Br wy gilwyg amiwg yw, 

Pad anion yn dy fynwes glanhau prophes lin 755d 
Fe farweidaia pob . da, 

1 | ſerchiadaio, bethau r bjd, 


l. 7. ddywedodd Criſt ei hunan drwy burlan 
12 r ddammeg ddwys, [bays, 
Padiurih y Phigys irion, pan font yn leifh ian lwys : 
Guybyddir wrth y rheint, neſhau mae r baf, 
Aer iach a chlaf, 
4 an ddelo dyddiau clanmai y rhain a Brifia* n braf; 
i Hc felly galtum wybod fod 'n d. fad fab y dyn: 

_— gwir yw ar dynol ryw, 

Hol feirw a byw bob un. | 

Ac felly wrth arwyddinr pou argoelion yma i oj, 

Du ſanctaidd j, mi g ada yn gry, 

, lwyr ddibennu 1 | 54 


IV. Yr eilfed dydd ar hugain, yn gyſan goedd, 
0 Ebrill oedd, 


Lau Duw fy'n gadarn nerthol, rhyf:ddzl faint. 


G 5 Tor Sion Saint, [ hain. 


I Aae n dal yr holl greadigaeth pur belaeth yn ddi- 
O flaen Duw tri neu is di fri mewn pob trueni trwch, 


| 8 Trugaredd rhad fydd cyfiawnhdd [ mwys, 
Hull bechaduriaid dwys. 


- 
" 4 % R 
—— ß: ! 4 —— v6 ( $4.23 Zo 


5 Liiyried pob pechadur, nad yw ond llafur megis Iliuch 


Md ydyw n cyfiawnderau ond bud: on fratiau nod dau 


V. Mat 


DE un ef Seder adnabyddwn ef yn ben; 


4. 2 7 - 
"i. vat th , 
4 
_ a a = * 
: 


( 16.) 
* 
V. Mae etto artuydd iti © . golbuni n glur, 0 | a 
Sy or gopledd-dir, a "Og 
Fod dyadiau barn yn dyſfod, gair * 85 4 
Ou % hir; 
Yr Efengybs ſydd cynnyddu, er alls 'r prifl 5 
Mae detorgyn duſt, Gt; : 


"Fe adwitSir wrth ei ffrwythau lle bytho graddau o . 
A thwrw mellt a tharanau hdd rybudd goleu ini gyd; N 
Gwir Dduw oi ddawn Jy 'n ddigllon iatun * 4 
Wrth bechod lawn mewn llid, 2 ki 


In groyw ceiſ rum grefu, cyn i myn'd er hynny yn hwyr | 95 ? 


Hem at ein brawd, mewn mod4 tlawd, 5 5 
Fe rhjad olhyngded lhuwyr. . | * 
VI. Gan hymy bechaduriaid heb Ne yn wir | on 
Tu 'ghoyfau n plir, 0” 
Rbeawn trwy fawrhyd: cyn 1ddo ein torri o'r tir; . 
Vnròtun i gyd weddin ar Shilo Hdd * 
Oen di bob dydd, [rbydd; 


He gymmerth ef tin guwendyd in rhei mewn rhydyd. 
Derbyniwn Graft ein Harglwydd yn ei dair fwydd 
[ddedroydd d- 
Se Brenin rhad, ac Offeiriad a Phrophwyd mad in 


[my/g. 


Fe a'n dwg mewn hedd i lawen ed, 
Trwy amynedd byth, Amen. 


Evan James, o blwy Linas, 
a'i cant, Jn Sit Feirionydd, .... 


D IW E DD. 


* * 


* 


* 


K 


8 Dr 
ö 1 * a * : 3 * 0 <4 N N "+ J * 
8 9 * % 0,” "= 
—_—_ 


* 


3 


1 


* 


